








| MARWNAD;. 


ER COFFADWRIAETH AM 


Y DIWEDDAR BARCH. DL. GRIFFITHS, 
Gweinidog yr Anymddibynwyr, 
CASTELLNEDD, | 

Yr hwn a<fu farw Ebrill y 1af, 1846, 'yn 48 oed. | 





Cenir ar y dôn, “ Diniweidrwydd.” ì 
GAN EDWARD JONES, Mon. : 








“ Cofjadwriaeth y cyfiaum sydd fendigedig,” t 





1 Beth yw'r galar, och”y trŷdat, 
Sydd ar Forganwg lwysber lom; 
Oherwydd colli athraw tirion 
Mae Castellnedd yn brudd o'r bron >^ 
Griffiths'ddoniol, ddyn synwyrol, 
“dd yn farwol; gwn ei fod, 
O waith ei golli wyla'r dynion 
Ddagrau rhwyddlon îs.y. rhôd, 
2 Yr oedd ei ddoniau gwyr ugeiniau : 
Yn rhaì gorau yn ein gwlad; 
Pregetha'r Iesu Grist yn amlwg, 
A 'byd o'r golwg dan ei draed; 
Cyhoedda'r lesu yn Achubwr, 
A'Gwaredwr dynolryw; 
Sylfaen ei bregethau yn bena, 
Oedd y Meichiau doeth, a Duw. 


3 Yn Zoar, Castellnedd, ceir dynion > 
Dan ochineidion trymion trist, . 








eU 





















Oberwydd colli un mor agos: 
Oedd at achos Iesu Grist; 
Mae yn y Felin, gwn ugeiniau, “ “ 
A'r Ynysfach mae bronau prudd, 
Waith colli Griffiths, ddyn mor hynod; 
Mawr y syndod heddyw sydd. | Y 
4 'Rhoes gynghorion a rhybuddion 


l] drigolion îs y.nen,. I 
Cyhoedda yr achos, O mor groyw, 
Bu Crist farw ar:y pren; 
Gwerth y gwaed.a ddywedai'n eo'n: 
Wrth drigolion.gwael y llawr :: ” 


A phregeihai, mawr ci ddoniau, 
lesu.Gristy Meichiau mawr. 
5 Mewn Cymanfa, bob areithfa, 
Griffiths oedd y pena' yn bod;. 
Cyrddau misol a chwarterol, 
Mawr ei reol îs y rhod. 
Ceidwad.enaid a gyhoedda: 
Mewn. llythyrenaudoniau da; 
Yn awr dychwelwch oll cyn hunwch;, 
Byth na waeddwch, Darfu'r ha'. 
| & Rhodiodd Grifliths, ddyn oedl ddawnus,, 
O mor gymwys gyda'r gair; a, 
Cynghorai ddynion o bob oedran 
I 'mofyn rhan yn Maban Mair: 
Dywedai'n hynod am ddrwg pechod: 
Pan yn 'mosod ar y maes; 





Cyboeddai y geirian. i'r adyn gwaetha, 7 
Gwn o'r gorau eill gael gras. A. "ad 
T Ond fe 1oddwyd Daniel Griffiths, £F 
Un fu'n barchus yn y byd, i 
'Yn y beddrod gydd'r teulu, i 
Nes daw codi'r meirw i gyd; i U 
' / Wê 4i 
y 


k 3 


Ond vr fod ei goiff mewn dacar,:. 
Mae cred llawer yn mhob lle, 
.N Fod ei enaid mewn hapusrwydd . 
Gyda'i Arglwydd yn y.ne', 
/. 8 Rhodiai ein daear, fel.gwyr cannoedd i' 
c * 4 A sylfaenodd ar y sail, 
Proffesai a phrezethai yn bendant, 
“. £5. * Mawr yw haeddiant Adda'r ail; 
“ Dywedodd wrthym yn benodol, ï 
Iesu yn rheol, dyma yr iawn; 
, Talodd ddyled eln yr-Amoriaid - 
i Pan d'rawodd dri o'r gloch brydnawn, 


9 Mor glir dangosai'r ffordd i'r bywyd, . 
Gwlad y.gwyníyd hyfryd hael, 
phregethodd Crist yn wrol, 

A digonol i'r rhai gwael; 

'«. Eglurai'r ffordd i gadw'r enaid, 
ew, 'Gyda. chariad rhediad rhwydd. 
f7Trist a'i waed yn croesi'r biliai 
Ŷ A ddangosai yn ein gwydd. 

0 Daniel Griffiths; athraw gweddus, 
Pob dyn yn barchus. iddo'n bod, 
Mewn anrhydedd, Cymru a rodiai, 

1 Mawr ei ddoniau, glana'i glod; 
Weithiau. byddai yn mysg y mawrion, 

Gwych athrawon gwlad a thre'; 
Ei bleser oedd cynghori'r gwana,' 
Gwn, a'r llesga yn y lle, 
ŴN i1 Ond yn awr mae wedi myned, 





'Cheir gweled mo'no îs: y nen; 
Mae'n mhlitb cerubiaid a seraphiaid, 
| 7. Yrhai sy'n llu tufewni'r llen, 
AN, Williams, gynt o'r Wern, a'i bl laenoddi. 
Wn John Elias gafodd gwrdd, 











Y eglur 


—d a 
— 
um i 

sa 


â Ŵ 
Christmas: Evans, Daniel Griffiths, 
Sydd yn gwledda oddeutu'r bwrdd, 
12 Er fod gwahanol o enwadau ŵc " 
Yn mysg dynion llymion llawr; | 
Yn y nef does dim cnd moli â 


A chlodfori'r Meichiau mawr. ia 6n 
Daniel Griffiths a bregethodd LW 
Ugain o flynyddoedd maith, FN 


Nawr mae gyda'r côr nefolaidd 
Wedidiwedd yma ei daith, 


13 Yn awr mae'r weddw yn alarus, a 
'Gyda'r eglwys yn ddi-ble; ' 6» 
Ond fe ally Duw gorucha”- o. 
Ddanfon un'a lanwa'i le; 
Mae. Duw yn cofio yn ei cariad 
Y gweddwon a'r amddifaid sy'; 
| Y sawl a ymddiriedo yn: yr Fesu, 
Cailf ganu'n llawen gyda'r llu. 


14 Farwel byth i Griffiths dirion, 
Mae'i gorff yr uwrlion yn y pridd; 
Ac yno bydd nes geilw'r udgorn, y 
Bawb i'r fanol farn a fydd. 
'Dow'n niuau gyd i ddilyn lesu, 
Ddarfu'n prynu ar y pren, Ac 
Fel gallwn ganu ei glod yn gymÌliwys - 
Yn Maradwys wiwlwys wen, 





D. Jones, Argraffydd, Merthyr*w. ye: 


